Rukunan Aikin Hajji 


1 - Harama (niyya) 

saboda faxin Manzon Allah ( ^ ) “Dukkan ayyuka basa 

karyuwa sai da niyya, kuma kowane mutum yana da sakamakon abin da 
ya yi niyya”[ Bukhari ne ya rawaito shi] 

2 - Sa'ayi Tsakanin Safa Da Marwa, 

saboda faxin Manzon Allah ( ^ ^ ) : “Ku yi sa’ayi, haqiqa Allah 

ya wajabta muku sa’ayi” [Ahmad ne ya rawaito shi] 

https://www.al-feqh.com/ha/rukunai-da-waiibai-da-sunnonin-hajii 



